








r a rt 
a ói2 EA RNA ör Fól 
ka 
Fl 


sela Ar AR 
FS Að 2 
Í 
Fat fj þa ri 


lr ni Fi 


a a fk 2 Ski 


Sg 








Stuttur leiðarviNi 


til að þekkja og varast fjárkláðann *. 
Háláti á fje er, eins og kláði á mönnum. mjög svo næm og 
langvinn hörundsveiki, er byrjar á einstaka bletti, en breiðist 
þatan smátt og smátt út um allan kroppinn. 

Optast nær byrjar kláðinn á þeim stöðum, sem ullin er 
þjettust, t. a. m. á herðakambinum, bakinu og malakambin- 
um, en þó vill það samt opt til, að hann hefur upptök sín 
þar sem ullin er gisin, t. a. m. í nárunum og undir bógun- 
um. það sem fyrst vekur grun um, að kláði sje kominn í 
kind, er það at hana klæjar, og sjest það af því, að hún 
nýr sjer upp við hvar sem hún getur, klórar sjer með apt= 
tfrfótunum og kjamsar með munninum, þegar henni er klórað 
á þeim.stað sem kláðinn er.  Sje nú nákvæmlega að gætt og 
ullin greidd í sundur, þá sjezt, sje kláðinn ekki orðinn þrosk= 
aður, á hvítum „kindum roði á hörundinu eða rauðir depl= 
ar, er síðan verða að smábólum, og er þá kláðinn að brjót- 
ast út. — Opt er það, að smábólur þessar sjást ekki; er þá 
kindin búin að sprengja þær, þegar hún hefur verið að klóra 
sjer; sjezt þá í þeirra stað annathvort hrúður eða sár. Hrúðr- 
-ið er annaðhvort þunnt og gulleitt eins og hreistur (þurra- 
kláði), og vætlar lítið sem ekkert úr í sárinu, sem undir því 
er; ellegar það er þykkt, hart og móleitt á lit (votakláði), og 
eru opt undir því smákýli. þegar kýli þessi grafa út, verða 
þau að vondum sárum, er jeta út frá sjer á allar hliðar, svo 
að þau opt ná saman og verða að einu stóru „sári. — þurra= 





1) Leiðarvísir þessi er samiun samkvæmt beiðni herra amtmanns 
Havsteins, og hefl jeg einkum fylgt '„Almen fattelig Anvisning til 
Husdyravlen vg Husdyrenes Behandling i sund og syg Til- 
stand ved Dr. med. With Förste Læror ved Veterinairskolen“, 


Hó Tlrockefsson 


LSR 


2 


kláðinn finnst einkum á fje, sem hefur haft slæma aðbúð og 
er magurt; votakláðinn þar á móti á fje, sem er í góðum 
holdum. Hrútum og sauðum er enn fremur hætt við votakláða, 
en ám aptur á móti við þurrakláða. þar sem kláði er á kind- 
um, verður húðin, þegar fram líða stundir, hörð, þykk og 
dökkleit á lit, ósveiganleg og tilfinningarlaus, og henni þá hætt 
við sprungum. þegar kláðinn nær að magnast, er hætt við 
að ullin losni. Fyrst í stað er þetta einungis á þeim stöð- 
um, sem kláðinn er, og standa þá ullarlagðarnir út úr reifinu. 
Á hvítu fje eru lagðar þessir hvítari en hin ullin. Nái kláð- 
inn að aukast svo að kindin verður útsteypt í kláða, getur 
hún orðið öldungis ber. Mikil áhrif hefur það á ullarlosið, að 
kindin er einlægt að klóra sjer og núa. 

Jafnvel þó kindin sje kláðasjúk um nokkurn tíma, getur 
hún verið heilbrigð að öðru leyti; en sje kláðinn búinn að vera 
lengi í henni, tekur fyrir útdömpunina, og kemur óværð í 
kindina af kláðanum, og veldur það óþrifum og magnleysi; 
já, kindin getur orðið svo veik að hún drepist, og verð= 
ur það því heldur, ef hún hefur á einhvern hátt verið veik 
áður en kláðinn greip hana. þegar lömb fá kláða, kemur 
kyrkingur í þau. Hjer að auki er fje, sem hefur verið kláða- 
veikt, jafnvel þó búið sje að lækna kláðann, hætt við bleik- 
„sótt (Blegsot) og vatnssýki og öðrum sjúkdómum, er spretta 
af almennri veiklun, þegar það, áður en það er búið að ná 
sjer aptur, verður fyrir þeim áhrifum, er valda slíkum sjúkdómum. 

Reynslan virðist að hafa sýnt, að kláði geti sprottið upp 
í fje án sóttnæmis, og er þetta allt til þessa óhrakið; getur 
hann þá komið af illri aðhjúkrun og atbúnaði, slæmu og 
skemmdu heyi, hungri, þegar fje gengur úti í langvinnum 
rigningum og hretviðri, og þegar það er á beit í mýrum og 
forarflóum. það er álit manna, að þegar kláði kviknar í fje 
á þennan hátt, þá komi hann á margar kindur í einu og út- 
breiðist fljótt yfir allan kroppinn, og tekur hann þá fyrst kind- 
ur þær, sem veikastar eru fyrir. En það sem optast veldur 
fjárkláðanum er sóttnæmi, og er það margsannað af reynsl- 
unni. Veldur því skorkvikindi nokkurt (kláðalús)), hvítt á lit 


3 


er vart verður sjeð með berum augum; kvikindi þetta finnst 
þar sem kláði er á kindinni. Menn vita það með vissu, að 
ekki þarf nema eina þungaða kláðalús, eða eina karlkyns og 
eina kvennkyns kláðalús, til þess að kveikja kláða á heilbrigðri 
kind, ef þær komast á hana.  Kláði sá sem að sprettur upp 
við sóttnæmi kviknar fyrst á einni eða fáum kindum, en út- 
breiðist fljótt yfir allt fjeð. 

Kláði getur kviknað við sóttnæmi bæði með því að heilbrigð 
kind snertir aðra kláðasjúka; einnig getur hann flutzt í heilbrigt 
fje af ullu og skinni af kláðasjúku fje, eins og af öllu jafnvel 
mönnum og skepnum, er á einhvern hátt hafa snortið kláða- 
fje. Einkum er hætt við að klátinn útbreiðist þegar margt 
fje er saman í litlu fjárhúsi. —Nautpeningur getur fengið 
kláða af kindum, en þar á móti vita menn engi dæmi þess, 
að menn hafi fengið kláða af sauðlje. 

þegar fjárkláði gengur, er nauðsynlegt að gæta ýmsra 
varúðarreglna til þess að kláðinn komist ekki í fjeð. - Gangi 
fjeð úti, er nauðsynlegt, að því leyti kostur er á, að sjá því 
fyrir góðum högum, og verður einkum að varast, að það gangi 
á votlendi og mýrum, sem er mjög svo skaðlegt þegar kláði 
gengur. Gott væri líka að láta fjeð inn í hús, þegar rign- 
ingar og hretviðri ganga einkum á haustin. Sje fjeð í hús- 
um má ekki of=fylla fjárhúsin, svo fjeð hafi nóg rúm og hit- 
inn verði ekki ofmikill; einnig er gott að hafa glugga á fjár- 
húsum, því birtan er öllum skepnum nauðsynleg; ekki má held- 
ur gefa því nema gott hey. það er mjög svo varúðarvert 
að hleypa fje úr sveitum, sem fjárkláði er í, saman við heil- 
brigt fje, og er það varla vogandi fyr en eptir viku tíma, sjái 
þá ekkert á því. Allar samgöngur milli heilbrigós og kláðasjúks 
fjár eru mjög skaðlegar,og væri það sannarlega tilvinnandi að sitja 
yfir fjenu, svo því verði ekki hleypt saman við eða jafnvel f þann 
haga þar sem kláðasjúkt fje hefur verið fyrir skömmu, því ekki 
þarf nema að kindin leggist í bæli kláðasjúkrar kindar til þess 
hún fái kláða. Ekki má heldur láta heilbrigt fje í fjárhús, 
sem kláðasjúkt fje hefur verið í, nema búið sje að hreinsa það 
vel áður, því kláðalúsin getur leynzt í því um langan tíma. 


4 


Verti vart við kláða, verður strax að skilja úr þær kindur, 
sem Veikar eru orðnar, og jafnvel þær sem menn einungis hafa 
grun um að kláði sje kominn í. Er þá nauðsynlegt að láta 
heilbrigða fjeð í önnur hús, hafi það verið inni, eða halda því 
um hríð á beit í öðrum högum, hafi það gengið úti. Að 
minnsta kosti annan eða þriðja hvern dag verður að skota 
hverja kind, og gæta nákvæmlega að, hvort ekki sje kominn á 
hana kláti. það er einnig gott að hafa nákvæmar gætur á 
fjárbendunni, þegar fjeð er í hnappi, og líta þá eptir hvort engin 
kindin klórar sjer; sje. svo, er hætt við, að hún sje orðin veik, 
og verur þá að taka hana út úr hnappinum og rannsaka þá 
stati sem hana hefur kiæjað á; reynist hún þá veik, vertur 
að skilja hana úr. á 

Allt sem komið hefur við klátasjúkt fje verður að hreinsa 
mæta vel áðr enn það má snerta heilbrigt fje aptur. Föt þau 
sem menn þeir hafa verið í, sem hafa sýslað við kláðafjeð, 
verður aptur og aptur að dýfa ofan í sjóðheitt vatn, og rekur 
þær, sem mokað hefur verið undan kláðaveiku fje með, verður 
annathvort að reka í eld, eða þvo mæta vel í vatni, sem er 
blandað með Chlorkalki (1 pund af Ghlorkalki uppleyst í 6 
pottum af vatni). Varla mun óhætt að hleypa heilbrigðu fje 
inn í þau fjárhús, sem klátaveikt fje hefur verið í, fyr en eptir 
mjög langan tíma, og varlegast mundi vera að rífa þau niður, 
því kláðalúsin mun lengi geta lifað í moldarveggjunum. Trjá- 
við þann, sem hefur verið í fjárgörðunum, vertur að þvo vand- 
lega í Chlorkalksvatninu áður en hann verði brúkaður til 
hins sama aptur. 

Að sjúkdómur þessi sje læknandi er ekki efunarmál, og 
er það margreynt erlendis, en þar er sannarlega ötru máli að 
gegna en hjer hjá oss, því bæði eru þar dýralæknar nógir, og 
nægileg og góð áhöld, en hjer vantar hveittveggja, þar að 
auki hefur þar hver bóndi fje sitt út af fyrir sig, en hjer eru 
samgöngur nær því óumflýjanlegar. það er því álit mitt, að 
bezta ráðið við fjárkláðanum hjer á landi sje að fylgja ná- 
kvæmlega varúðarreglum þeim, er getið er um hjer að ofan, 
og að skera strax niður kindur þær sem veikjast, og sleppi jeg 
því að tala um lækningatilraunir þær, er mætti við hafa. 


Akureyri 4. dag desembermánaðar 1856. 
Jón Finsen, 








Prentað í Próutsmiðjunni á Akureyri, af H. Helgásyni. 














